જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| ચૈત્રવદ-૧૦ 


| તા.૦૩-૦૫-૨૦૨૪ | શુક્રવાર 


09 તાલુકામાં જળસંગ્રહ અભિયાતતો આરંભ 


અદાણી ફાઉન્ડેશન દ્વારા સોમવારથી 
કચ્છ જિલ્લાના છ તાલુકામાં જળસંગ્રહના 
કાર્યોનો આરંભ કરાયો છે. 
આગામી ચોમાસાં પહેલાં પૂર્ણ 
કરવાના લક્ષ્યાંક સાથે લોકભાગીદારીથી શરૂ 
થયેલી આ કામગીરીમાં વરસાદી પાણીના ટીપે- 
ટીપાંના સદુપયોગ માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં 
આવી રહ્યા છે. 
કચ્છના મુંદરા, માંડવી, અબડાસા, 
લખપત, નખત્રાણા અને ભુજ એમ કુલ છ 
તાલુકાનાં 21 ગામના 24 સ્થળે જળસંગ્રહ 
અભિયાન શરૂ થયું છે, જેમાં ચેકડેમ, તળાવોનું 
રિનોવેશન, અનુશ્રવણ તળાવ વગેરેનો 
સમાવેશ થાય છે. 
ફાઉન્ડેશન દ્વારા જળસંગ્રહ માટે 
ગ્રામ પંચાયત, આગેવાનો તેમજ એકિટવિસ્ટને 
સક્રિય ભાગીદારી હેતુ જોડવામાં આવ્યા છે. 
અદાણી ફાઉન્ડેશનના ગુજરાત સી.એસ.આર. 
હેડ પંક્તિબેન શાહે જણાવ્યું કે, જે પાણીને 
દરિયામાં કે રણમાં વહેતું અટકાવીશું એ જ 
પાણી આપણું છે. જે વહી જશે તે આપણા 
ઉપયોગમાં નહીં આવે. 
જળસંગ્રહના કામોને લીધે જમીનમાં 
ભેજસંગ્રહને કારણે ઘાસચારો અને વૃક્ષોને 
પૂરતો ભેજ મળવાથી ગ્રીન બેલ્ટ ઊભો થશે. 
અગાઉ ઘરઆંગણે વરસાદી પાણીના સંગ્રહ 
માટે 10,000 લિટર સંગ્રહ ક્ષમતાવાળા 
ધરાવતા 75 થી વધુ ભૂગર્ભ ટાંકાનું કામ 
કરવામાં આવ્યું હતું. 
માંડવી દરિયાકિનારે મોઢવા ગામમાં 
સૌથી વધારે 150 ઘરમાં ભૂગર્ભ ટૉંકાનું નિર્માણ. 
થઈ રહ્યું છે. જ્યારે ઝરપરા, ભુજપુર મોટી- 
નાની, ધ્રબ, બોરાણા વાડી જેવા વિસ્તારોમાં 


જળસંગ્રહના કામકાજ પૂરજોશમાં ચાલુ છે. 
અત્યાર સુધીમાં 300થી વધુ ભૂગર્ભ ટાંકા 
બનાવી દેવાયા છે. 

જળમંદિરો બનવાથી દરિયાકાંઠાના 
ગામોમાં ખારાશનું પ્રમાણ ઘટીને 1200 
ટીડીએસ જેટલું નીચું આવ્યું છે. તાજેતરમાં 
તીવ્ર ગતિએ ચાલી રહેલી કામગીરીને પગલે 
21 જેટલા ગામમાં 24 જળસંગ્રહના કામ થકી 
1,80,000 ઘનમીટર પાણીનો સંગ્રહ થશે. 
જેનાથી આશરે 650થી વધુ ખેડૂત તથા 
1200થી વધારે એકર જમીનને ફાયદો થશે. 
જળસંગ્રહના ઉમદા કાર્યો સમયસર પૂર્ણ થાય 
તે માટે ફાઉન્ડેશનની ટીમ અને ગામલોકો 
કટિબદ્ધછે 


મા ઉમિયા 
બાલા ત્રિપુરા સુંદરી સ્વરૂપ 
બક 


ક 


ર 


ડિ કડવા પાટીદાર કુળટવ શરી ઉમિયા માતજી સભાન, ઉ. 
શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્‌| 
ઈન્દ્રિયાર્થાન્‌-વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉઅતે ॥ 
(અ.૩-૬) 

જે મૂઢબુદ્ધિ પુરૃષ, કર્મેન્દ્રિયોને 
હઠપૂર્વક દબાવીને ઈન્દ્રિયોના વિષયોનું મન વડે 
સ્મરણ કરતો રહે છે, તે મિથ્યા આચારવાળો 
કહેવાય છે. 


જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


બીલીમોરા માં બાળ સંસ્કાર કેત્દ્રની ગતિવિધિઓ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
બીલીમોરાના નેજા હેઠળ સંચાલિત 
લક્ષ્મીનારાયણ બાળસંસ્કારકેન્દ્રની ગતિવિધિ. 
ઓમાં ગત મહાશિવરાત્રી પર્વની ઉજવણી કર્યા 
બાદ આવ્યો હર્ષોલ્લાસ અને આનંદનો ત્યોહાર 
હોળી અને ધુળેટી... 
બીલીમોરા લક્ષ્મીનારાયણ બાળસંસ્કાર 

કેન્દ્રના બાળકોને આ વખતે હોળી અને ધુળેટીના 
તહેવારમાં જયારે આપણા વડીલો ઘરે ઘરે 
જઈને લાકડા અને છાણાં લઈ અવતાં અને એ 
છાણાંના હોળાઈયા બનાવતાં તેવીજ રીતે અમે. 
બાળકો સાથે ગાયમાતાનું છાણ લઈ આવ્યા તેમાં 
કપૂર, લવિંગ, એલાયચી તથા ગુગલ ધૂપ આ 
બધુજ નાખીને સૂર્ય ,ચંદ્ર, તારલાઓ, ચોરસ, 
રાઉન્ડ ઇંતયાદી આકાર માં હોળાઈયાનો મોટો 
હાર બનાવ્યો અને સાંજે હોલીકાદહન વખતે 
હોલિકામાતાને હાર પહેરાવીને હોલીકાદહન 
કર્યું તેમાં બાળકોને સમજાવ્યું કે છાણાં, કપૂર, 
લવિંગ એલાયચી આ બધું હોળીમાં બાળવાથી 
વાતાવરણ શુદ્ધ થાય છે અને સકારાત્મક એનર્જી 
નો આપણામાં સંચાર થાય છે. 

બાળકોને પ્રહલાદ અને હોલીકા- 
દહનની વાર્તા કહી સંભળાવીને સમજ આપી કે 
જેમ હોલિકાએ પ્રહલાદને ખોળામાં બેસાડેલા 
છતાં પણ એક અગ્નિની જ્વાળા પણ પ્રહલાદને. 
સ્પર્શ કરી ના શકી જ્યારે હોલિકા બળીને ભસ્મ 
થઇ ગઈ અને પ્રહલાદ હરિનું નામ લેતા લેતા 
અગ્નિની જ્વાળાઓ માંથી બહાર આવ્યા 
એટલેકે અધર્મ (નકારાત્મકતા)નો નાશ થયો 
અને ધર્મ (સકાર્તમકતા) નો વિજય થયો.ધર્મના 
વિજયને બીજા દિવસે ખુબજ આનંદ સાથે 
રંગોનો તહેવાર એટલે કે રંગપચમી (ધુળેટી) 
તરીકે ઉજવીએ છીએ... 

કેન્દ્રમાં અમે અને બાળકોએ ખુબજ 
આનંદથી એકબીજાને રંગ લગાવીને ધુળેટીનો 
તહેવાર ઉજવ્યો. 

21-4-2024ના રોજ ધમઅંબિકા 
આશ્રમનાં આચાર્ય એવા કેશવભાઈ 
કાનજીભાઈ લીંબાણીના નેજા હેઠળ વિપષ્યનાની 
એક દિવસની શિબિરનું આયોજન કર્યું. અમે 


જૈન ધર્મના અદ્દભુત ભાવનાત્મક 
દ્રશ્યો સામે આવે છે.. ત્યારે અહીં એક મા- 
દીકરો છેલ્લી વાર મળી રહ્યા છે.. એટલે કે 
જીવનભર એકબીજાને સ્પર્શ પણ નથી કરી 
શકતા.. બંને મુમુક્ષુ છે અને દીક્ષા લેવાની 
તૈયારી કરી રહ્યા છે..! આ સનાતન ધર્મ છે 
જેની પૂજા લાખો વિદેશીઓ પણ કરે છે. દરેક 


કચ્છતા સાંસદશ્રી રૂડી સતી 


હા 


હાલમાં લોકસભા ચૂંટણીના મહાપર્વનો માહોલ રંગેચંગે જામ્યો છે ત્યારે 
નખત્રાણામાં કચ્છના સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા અને ધારાસભ્ય શ્રી 
પ્રધુમનસી જાડેજા એ રૂડી સતી માતાજીના આશીર્વાદ લેવા માટે પધારેલ.. 


માતાજીતા 


[શ] કેન્દ્રના બાળકોને લઈને 8:30 વાગે 
ક વેના ધમઅંબિકા આશ્રમમાં પહોંચી 


ક ગયા ત્યાં કેશુબાપા તથા સાધક બહેનો. 
પં અને સાધક ભાઈઓ એ અમને આવકાર્યા. 
અમને બહાર હોલમાં બેસાડી બાળકોને. 


દ! ધ્યાન એટલે શું અને ત્યાનાં નિયમોની 


સમજ આપી ત્યારબાદ બાળકોને 9:00 
વાગે ધ્યાનકક્ષમાં લઈ ગયા અને બાળકોને. 
અડધા કલાકનું ધ્યાન ત્યાર પછી થોડીક 
એકિટવિટી અને પાછું ધ્યાન એટલે કે આના-પાન 
ધ્યાન સમજ સાથે કરાવ્યું અને બધાજ બાળકોને 
દીક્ષિત કર્યા, તથા બાળકોને રોજ 10 થી 15 
મિનિટ આના-પાન ધ્યાન દરરોજ ઘરે કરવાનું 
કહ્યું ત્યાં સુધીમાં બપોરના 12 વાગી ગયા હતાં 
એટલે ત્યાંના સાધક બહેનોએ ભોજનની ખુબજ 


સુંદર વ્યવસ્થા કરી હતી. 
અમે અને બાળકોએ ખુબજ સ્વાદિષ્ટ 
ભોજન લીધા બાદ બીલીમોરા પરત 


આવ્યા.વિપષ્યના ધ્યાનની શિબિરમાં લઈ 
જવાનો ઉદેશ્ય એ હતો કે નાનપણથી જ 
બાળકોને ધ્યાનની સમજ પડે અને તેની અંદર 
અધ્યાત્મિકતાનું બીજ રોપાય. આ શિબિરમાં 
બાળકોને ખુબજ આનંદ આવ્યો અને ખુબજ 
મજા આવી. 

બાળસંસ્કાર કેન્દ્ર સંચાલિકા બહેનો, 

ગીતાબેન શૈલેષ રંગાણી 

કલ્પનાબેન યોગેશ સાંખલા 

ભાવનાબેન હસમુખ ભાવાણી 

નપ્રતાબેન કલ્પેશ માકાણી. ન્ન 
જયશ્રીબેન ભરત દીવાણી 
જાગૃતિબેન અનુપ સાંખલા. 


ચ અમ્જન્યુ આપઈનપરિૂ 


સંયોજક : મહેન્દ્ર સાંખલા, બીલીમોરા 


સંબંધ કીમતી છે પણ મોક્ષ મેળવવો એ માનવ 
જીવનનો સાર છે, એટલે કે દરેક કર્મમાંથી 
મુક્તિ.આ પરંપરા હજુ પણ ભારતને શ્રેષ્ઠ 
બનાવે છે અને તેની સંસ્કૃતિ અનેપરંપરાઓને 
જીવંત રાખે છે....જયતુ સનાતન ધર્મપ્રાચીન 
ભારતીય સનાતન પરંપરા નો વિકાસ અને 
હિંદુ ધર્મના પ્રચાર પ્રસારમાં અનેક મુમુક્ષુ 
મહાન યોગદાન છે. એમણે ભારતીય સનાતન 
પરંપરા નેપુરા દેશમાં ફેલાવવા માટે ભારતના 
ચારેય ખૂણા માં ચાર શંકરાચાર્ય મઠોની ! 
સ્થાપના કરી ધર્મની રક્ષા કરી આ ચારેય મઠ 


આજે પણ ચાર શંકરાચાર્યો ના નેતૃત્વમાં [ 


સનાતન પરંપરા ના પ્રચાર તેમજ પ્રસાર કરી 
રહ્યા છે. 

શાસ્રોમાં કહેવાયું છેકે, સનાતન 
ધર્મ એટલે ત્રિવિધ, ત્રિમાર્ગ ગામી અને 


ત્રિકર્મરતના સિધ્ધાંત પર ઉભેલો ધર્મ તે જ 
સનાતન ધર્મ છે. અંતરાત્મા, માનસિક જગત. 
અને સ્થૂળ જગત આ ત્રણે સ્થાનોમાં પરમાત્મા 
પ્રકૃતિ સૃષ્ટ એટલે કે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન 
મહાશક્તિ દ્વારા ચાલવાવાળો વિશ્વરૂપ 
સનાતન ધર્મ પોતાનો આત્મપ્રકાશ પાથરી રહ્યો 
છે. સનાતન ધર્મનું ત્રિવિધ તત્વ છે એટલે જ 
સનાતન ધર્મ ત્રિવિધ છે. અ ત્રિવિધ રત્નો. 
એટલે કે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ આ ત્રણે રત્નો 
સ્વસ્થતાપૂર્વક જીવનમાં અહંકાર અને રાગદ્વેષ 
છોડીને આચરણ કરવાથી જ મનુષ્યમાં 
મનુષત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને સત્યતા પ્રસ્‍થાપિત 
થાય છે. આ ત્રણે રત્નો દ્વારા જ આત્મશુદ્ધિ 
કરીને પરમાત્માની સાથે એકત્વ થવાનું છે 
એટલે કે પરમાત્મા સાથે મળી જવાનું છે. આમ 
ઢૈતમાંથી મુક્ત થઈ અર્જતતતા પ્રાપ્ત કરવાની 
છે. એ જ સનાતન ધર્મની આખરી મંજિલ છે, 


| 500 ૫૦.: 1468 


ઉદારતા વગરની દોલત નકામી, 
અમી વગરની આંખ નકામી, 
માણસાઈ વગરનો માણસ નકામો, 


કકક 
૪૬8 વગરનો યુવા શું કામનો? 


યા 


જીજ્ટ#દ બની માણસ-માણસ રમીયે 


કસવાઇન જોડવા મર ઉચક કરે. કાછીતાજ.૦૦૦૦૪ આ. 


યુવાસંઘ વિદર્ભ રીજીયન ની 
અંતર્ગત આવતા શ્રી કચ્છ પાટીદાર સમાજ 
લક્કડગંજ નાગપુર મધ્યે દિવંગત થયેલ સભ્ય 
સ્વ. મિતુલ લીલાધર ભાઈ ચૌધરી 
ના મોટા ભાઈ મહેન્દ્રભાઈ ચૌધરી ને (૪૧૭ 
સહયોગ નિધિ નો દ્વિતીય ચેક ₹ 500000 /- 


(પાંચ લાખ) નો અર્પણ કરવામાં આવેલ. 

આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત સમાજ અને 
યુવાસંઘના કર્ણધારો.. 
&વ૪ શાંતિભાઈ પોકાર 
સમાજનાપ્રમુખશ્રી 
ભીમજીભાઈ સેંગાણી 
વિદર્ભ ઝોન સમાજ પ્રમુખશ્રી 
ગુલાબભાઇ હળપાણી સમાજના ઉપપ્રમુખ 
મૂળવંતરાય પોકાર સમાજના ઉપપ્રમુખ 
કાંતિભાઈ દિવાણી સમાજના મહામંત્રી 
મગનભાઈ સેંગાણી સમાજના ખજાનચી 
નવીનભાઈ રૂડાણી સમાજના સહખજાનચી 
ભરતપોકાર વિદર્ભ રીજીયન ચેરમેન 
રાજેશ પોકાર વિદર્ભ રીજીયન સેક્રેટરી 
ભરત રૈયાણી રીજીયન ૪51૮ કન્વીનર અને 
યુવક મંડળના ઉપપ્રમુખ 

અપને લિયે નહિ, 

અપનો કે લિવે 

વિદર્ભ રીજીયન પ્રચાર પ્રસાર કન્વીનર - 
કીર્તિ સેંગાણી, મહેશ છાભૈયા 


શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મૂર્તિ પ્રાણ 
પ્રતિષ્ઠા હીરક જયંતિ, યુવક મંડળ સુવર્ણ 
જયંતિ, સમાજવાડી ભવન રજત જયંતિ વર્ષની. 
પૂર્વ તૈયારીઓમાં મખમલી ટાઇપ મહિલા 
મંડળની બહેનો દ્વારા ગ્રાઉન્ડ તૈયાર કરવામાં 
આવેલ. 

આંગણે ઉત્સવ હવે નજદીક છે 
ત્યારે બમણો ઉમંગ, ઉત્સાહ દરેક જણમાં 
અનેરો જોવા મળી રહ્યો છે. હાદ કરો ત્યાં 
બહેનો તરત જ હાજરાહજૂર જોવા મળે છે. 
ભાઈઓ સાથે બહેનો પણ અમૃત મહોત્સવ ને. 
જાજરમાન અને ભવ્ય બનાવવા તાપ માં પણ 
સેકાઈ ને સેવા આપવા તત્પરતા દેખાડી છે.. 

અમૃત મહોત્સવ જે જગ્યા પર 


ગુરૂવાર તા. ૨-૫-૨૦૨૪ ના રોજ 
અંકલેશ્વર મધ્યે શ્રી મદ્‌ ભાગવત જ્ઞાન કથા ના 
ચતુર્થ દિને પુર્ણ ઉત્સાહ ને ઉમંગ સાથે ભક્તિ 
ભાવ સાથેશ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ 
ની ઉજવણી માં સનાતન સમાજ ના સારી 
સંખ્યામાં જ્ઞાતિજનો એ. લાહવો લીધો .રામ 
જન્મોત્સવ ના ભાગ્યશાળી યજમાનો અંબિકા 
સો મીલ ગ્રુપ મૈયાત પરિવાર હતાં. 


ત્યાં પહોંચ્યા વિના સનાતન ધર્મનું આચરણ 
નથી. તે આપોઆપ સાબિત થાય છે આ રીતે 
સનાતન ધર્મની ત્રીમાર્ગી ગતિ છે એટલે જ 
કહેવાય છે સનાતન ધર્મ ત્રિમાર્ગગામી છે.... 


જયતુ સનાતન ધર્મ. 


આંગણે 


ઉ. હ. 


1111210 


1.001૬11પ્રલ 1₹'00 €0ઇ ક 
1.161" 11€1%12”"% 


11૬. 191. 


201,018 1018. 
0/01પ1.0 પ્ર1114 ઇક 


€૦ગ્૬- 


80011001 
॥10101.01॥1.00.1॥ 


૪ 4 91 8999989162 છે 
[કો છઊતાત્ત#૬૦ઘ૬1૯૦૩૯છેતુાતતવાં1.૮૦1૪2 


૪૦10 1000*૦-%₹ 


ર, 


“૪5૯00૪, 


ઓનલાઈન ખરીદી થી બચો.. 


ઓનલાઇન ખરીદી કરવાનો શોખ 
હાલમાં યુવાવર્ગમાં વધી રહ્યો છે... 

જે આપણા સમાજ માટે બે પ્રકારે 
જોખમી બની રહ્યો છે મે આ અગાઉ પણ સર્વને 
ચેતવ્યા છે.આપણી દિકરીઓ અને પુત્રવધુને 
પૈસાની કોઈ કમી નથી એટલે અને પોતાના 
કોલર ઉંચા રાખવા કે અમે તો...સાડી. ડ્રેસ.. 
ચંપલ જેવી ચીજો તો ઓનલાઇન જ મંગાવીએ 
છીએ... 

તેમને ખબર નથી કે આ 
ડિલિવરીબોય માં વધુ પડતા મુસ્લિમ યુવાનો 
છે. તમારા નંબર તેમને ઓલરેડી આવી જાય છે 
તો આવનારા સમયમાં તેનો દુરોપયોગ થશે. 
એના થી આપણે અનજાન છીએ માટે દરેક 
યુવાવર્ગ આ ઓનલાઇન ના ચક્રવ્યૂહ માંથી 
બહાર આવે 


આ ઓનલાઇન ખરીદીથી બજારમાં 
કપડાં.. ફૂટવેર. કરલેરી. મોબાઈલ, ઇલેક્ટ્રોનિક 
અન્ય ઘરેવપરાશની ચીજોનો વેપાર કરતા 
આપણી સમાજ કે અન્ય સમાજના ભાઈઓના 
બિઝનેસ પર ભયકંર અસર પડશે એ નક્કી 
છે...એટલે એના ધંધા ભાંગી પડશે અને 
પરિણામ એ આવશે કે એને મજબુરીથી શહેર 


[8 ; 


છોડવું પડશે તો મામૂલી 
રૂપિયા બચાવવાં આપણા 
ભાઈઓને તરછોડી દેશુ?? 

સિક્કા ની બે બાજુ હોય 
તેમ આપણા ભાઈઓની પણ 
એટલી જ જવાબદારી છે કે 
ચીજવસ્તુઓ માં નફા નું 
પ્રમાણ એટલું જ રાખો કે કે 
ગ્રાહક ને પવરડે ગ્રાહક એ. 
ભગવાન છે જો એ રૂઠ્યો તો 
આપણા ધંધામાં તકલીફ 


પડશે. 
નખત્રાણા વિસ્તાર માંથી 

લગ્નપ્રસંગે સાડી કે કપડાંની ખરીદી કરવા 
આપણા સમાજનો મોટાભાગનો વર્ગ ભુજ, 
અંજાર, સુરત કે નેત્રા જાય છે શામાટે ?? 

વેપારીઓ ખાસ ધ્યાન રાખે કે 
દિવાળી પછી કોના ઘરે પ્રસંગ છે.. વૈશાખ 
મહિનામાં કોના ઘરે લગ્ન છે.. કે બોલમણાંનો 
પ્રસંગ છે એ પરીવારનો રૂબરૂ કોન્ટેક કરો અને 
સ્કીમ કે રૂપિયાની થતી સગવડ કે સારા માલ 
વિશે માહિતગાર કરો.. જેથી એ ગ્રાહક બહાર 
ખરીદી કરવા ન જાય સામે ગ્રાહક ભાઈઓને 
યાદ કરવું આજ થી 30 થી 40 વર્ષની આપણા 
વડીલોની પરિસ્થિતિ જોજો કે તેઓ ઉધારમાં 
કપડાં કે રાશન લઇ ને પ્રસંગ ઉજવતા અને 
પાળો આવે ત્યારે બિલ ચૂકવતા... આજે 
આપણા પાસે પૈસા આવી ગયા છે થોડાક 
સસ્તા માલ માટે આપણા ભાઈઓને ન 
તરછોડો.. 


શૈલેષભાઇ પોકાર,નખત્રાણા 


મમ 


06,” 


પ્રથમ વખતતા મતદારો 


પ 


લોકસભા ચૂંટણી અંતર્ગત જિલ્લામાં 
મતદાન જાગૃતિ બાબતે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ 
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર અમિત 
અરોરા અને નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી 
મેહુલ દેસાઈનાં માર્ગદર્શન હેઠળ થઈ રહી છે, 
ત્યારે ચૂંટણીપંચ દ્વારા આપવામાં આવેલા 15 
દિવસીય મતદાન જાગૃતિ કાર્યક્રમ અન્વયે 
સમગ્ર જિલ્લામાં મતદારોને મતદાન મથક સુધી 
લાવીને મતદાન મથકની વિગતો દર્શાવતા બોર્ડ 
પાસે સેલ્ફી લેવડાવીને પ્રથમ વખતના મતદાતા 
મતદારોને તેમના મતદાન મથકોની ઓળખ 
આપીને મતદાન જાગૃતિનો સંદેશ વહેતો 
મૂકવામાં આવ્યો હતો. 

તમામ તાલુકાઓમાં તાલુકા વિકાસ 


ઉજવાશે એ જગ્યા પર નાનો એવો કાંકરો પણ 
કોઈ આવેલ મહેમાન ને પગે વાગે નહિ તે માટે 
તેને વાંકાતેડે વીણી ને મખમલી ટાઇપ ગ્રાઉન્ડ 
તૈયાર કર્યા છે. તારીખ 15 થી 19 મે સુધી અનેક 
પ્રોગ્રામ સાથે 19 ના રાત્રે તો ભવ્ય 
દાંડીયારાસની રમઝટ આજ ગ્રાઉન્ડ પર જોવા 


હિતેષ મલશ ૩ છૂ 


ટીમપ્રચાર પ્રસાર... 

બાબુલાલ કેશરાણી , મનોજ વાઘાણી, 
કપિલપારસીયા, શરદ પોકાર, ભૂપેશ ચોપડા, 
જીગર શિવજીયાણી 


કનૈયા જન્મોત્સવ ના 
ભાગ્યશાળી યજમાન માં પટેલ કેન્‌ બોર્ડ વાળા 


કૃષ્ણ 


સાંખલા અને લીંબાણી પરિવારે આનંદમય 
વાતાવરણ માં લાહવો લીધો.સંપૂર્ણ આયોજન 
બાળગોપાળ સાથે સૌ સમાજજાનો એ 
આનંદપૂર્વક માણ્યું અને સાથે સાથે મટકી ફોડ 
કરી સૌ પ્રસાદ ગ્રહણ કરી અને દાંડિયા રાસ 
રમી ઉત્સવ મનાયો હતો. 

ટીમ-મહોત્સવ પ્રચાર પ્રસાર ના સહયોગ થી 


સંયોજક- 
અમૃતભાઈ નાકરાણી 


ભારતના આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્ર નો અવસર... 


આવો સો મળીને એક એક વોટથી, 
વધાવીએ આ લોકતંત્ર ના અવસર ને, 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્રનો અવસર.. 


દરપાંચ વર્ષના સમય અંતરે, 
આવ્યો રૂડોલોકતંત્રનો અવસર, 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્ર નો અવસર.. 


ભારત દેશનું શુકાન સંભાળવા માટે, 
સ્વછંદ શુકાની નો કરી બતાવીએ ચુનાવ, 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્રનો અવસર... 


એક એક મત આપીને મોદી સાહેબ ને, 
ભારતના શુકાની પદ પર બેસાડીએ , 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્રનો અવસર.. 


ભારતને એક મજબુત, 
અખંડ રાષ્ટ્ર બનાવીએ, 


21મી શતાબ્દી નો, 
પરચંમ ભારતમાં લેહરાવીએ, 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્રનો અવસર.. 


ભારતને એક વિશ્વ રાષ્ટ્ર બનાવીએ, 
ભારત માતાનું નામ વિશ્વપટલ પર અમર 


કરીએ, 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્રનો અવસર ભારત મતાના ત્રણ 
સ્તંભને મજબુત બનાવીએ, 


વાયુસેના,જળસેના, 
ને થળસેનાને મજબુત બનાવીએ, 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્ર નો અવસર... 


ભરતના લોકતંત્ર માં, 
ન્યાય તંગ ને મજબુત બનાવીએ, 


ભારતના લોકતંત્ર માં, 
શિક્ષા તંત્ર નેમજબુત બનાવીએ, 


ભારતને આંગણે આવ્યો, 
રૂડો લોકતંત્રનો અવસર.. 


"મોવિ" ભારતમાં આગામી પાંચ વર્ષની, 
મજબુત સરકાર બનાવીએ, 


ભારતને હિંદુ રાષ્ટ્ર 21 મી શતાબ્દીમાં 
બનાવીએ, _ દ 
ભારતને આંગણે આવ્યો રૂડો લોકતંત્રનો 
અવસર. 


રચિયતાઃ-મોહનભાઈ રામાણી, 
નવલખા ઇન્દોર (મ.પ્ર) 


[ટે સેલ્ફી પડાધીતે જાગૃતિ 


દ્વ અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ મતદાન 
મથકની ઓળખ થાય તે હેતુસર સેલ્ફી 
કેમ્પેઇનના કાર્યક્રમ થકી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર 


ઇં 


5 ₹ તેમજ યુવા વોટરોમાં મતદાન જાગૃતિ માટે 


વિશેષ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. 
જિલ્લામાં તમામ સ્થળોએ આવા 
સેલ્ફી અભિયાન થકી સમગ્ર જિલ્લાના 
મતદારોમાં અનેરો ઉત્સાહ જણાયો હતો. 
જિલ્લા ચૂંટણી તંત્રે તૈયાર કરવામાં આવેલ 
વિશેષ સેલ્ફી પોઇન્ટ કે જે દરેક 
વિધાનસભા વિસ્તારોમાં મૂકવામાં આવ્યા છે 
ત્યાં પણ મોટા પ્રમાણમાં યુવાનોએ સેલ્ફી 
પડાવીને મતદાન માટેની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી 
હતી. 
અભિયાનમાં મોટી સંખ્યામાં યુવા 
મતદારો જોડાયા હતા અને અન્ય મતદારો 
જોડાયા હતા. કાર્યક્રમનું આયોજન નોડલ 
અધિકારી અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એસ. 
કે. પ્રજાપતિના નેજા હેઠળ નોડલ અધિકારી બી. 
એમ. વાઘેલા, મદદનીશ નોડલ જી.જી. નાકર, 
શિવુભા ભાટી અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં 
આવ્યું હતું. ય્‌ 


અવસ 


તારીખ 01/05/2024 
સ્વઃ દેવકીબેન પરબતભાઈ લીંબાણી 
ઉમર વર્ષ : 81, કચ્છમાં ગામ સિયોત 


તારીખ 2/5/2024 
સ્વઃ કાન્તાબેન રામજીભાઈ સેંઘાણી 
ઉમર વર્ષ :80, કચ્છમાં ગામ દરશડી 
(811217 હાલે ડોમ્બિવલી, મુંબઈ 


(1.9 હાલે દહેગામ, ગાંધીનગર, ગુજરાત 


[ન નોંધ ડુ 
તારીખ 1/5/2024 
સ્વઃ પ્રભાબેન હરીભાઈ ચોપડા 
ઉમર વર્ષ : 70, કચ્છમાં ગામ ખેડોઈ 


(41૫0) હાલે વિલાસપુરા કંપા 
તારીખ 01/05/2024 


સ્વ. રતનબેન હરીલાલ રૂડાણી 
ઉંમર વર્ષ : 80, કચ્છમાં ગામ - નાના 
અંગીયા હાલે - રાયપુર (છત્તીસગઢ) 


ળન 3૮921255367 ૦૮ ૪૦૦૪ 81૦૪૭. 


રારા ૪૯-૦૪ડ૫૯૪૦૩૪ | £ર૬-૯૦૯૦૫૦૪)૧૩૩ | દારકા ૬ 


કદ /%ઝ ૦૦૬-1૯૬ 
ડા પિતા )/લા1 11101, ડા1(૪૪% 10. 186/187, ગળા 10. 7,8,9, €॥પવપ્લ 
ઉદ્વાતાઊ1ંત॥ાલ્વા1 - 370201, 11૦11, ઉપાંયાવા - 10તાંત. 
ઉં૦ડ0છ॥ઝાં નિપતતા1॥ - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.8૫૫૯ન ૦11૯૬ 


1. છ8/૨૫/40 - ।॥ળ130441/1૯/ 
॥૯3110:છ॥વાં - (10. 4-91 94826 95508 


2. ૪૪0૬૩4૪૩૭૩ - 1૬1 4૫૫40&પ૫% 


3. €પ્રદપ્રપ/ા - 140 11.044010 
પ્રાજ્કાતગાાં - 1/10. 4- 91 98843 12206 
પંદ્ાતાઈ॥ાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. પ1./4૪૫૫//0/ - 41400134 20/408૬5૫ 


814૫૦૩૬001 - 110. 4-91 78934 59459 પત્૦૬[0॥દાં - 110. ક91 78428 05202 


5. 1040040 - ૦0& : ।દતાણાતાં - 


1/0. 4-91 70202 74705 


કલંડ!1૦ાતાઝતાં રિઘર્તતા31: 9979352929 


॥1.1€. 11110૬13 ૦૫1. 110. 
૧10 છદ:ાર 11012૦0ર1-૬:ર ૫40 ૯રદર ડઇ।ગગ_1૬રડ 
કદ ૦૬-૯૬: 

5૫૮૪૦૪ 88૦. 186/187 શગ પ૦. 6. 
તાતતાપાતામ્યત - 370 201, (લાતા, ૩૫ાંલત્કા -1ઇતાર- 


પ.1€ ₹ઇા15 


પ૬/૩ ૦૪1૮૬ 
45, ૦૦લાતલત્ત ૯10૦૦1૬, ૩પઢંધુઝપ, 
1૬૫10000 યતાં, 611011, 6પ દ - 370 140. 
#થલુતાંડા3૩॥નાં રપતા - 10૦. ૦ 91 99254 986485 
છાપરંત્માંછામ્માં રિધતંગા3ા - (4૦. * 91 99784 49205 


ભર/(1ઇ॥દત ૬110210315૬ 


૬ઝ૯૦૦૬ાર પ્ણ દાપણદાર ।00129૦ર૧૬1ર 


કલકતા, ૯ઘાળત્લા - 370 201. 
છાકતત્તદાઝાાં રિહતતતા - 3૦. 94 9૦7૦4 57૭૯. 


